





Kijitabu hiki kiliandikwa na Shaykh-e-Tariqat Amir-e-Ahl-e- 
Sunnat, muanzilishi wa Dawat-e-islami ‘Allamah Maulana Abu 
Bilal Muhammad Ilyas Attar Qadiri Razavi 

Katika lugha ya Kiurdu. Kimetafsiriwa kwa lugha ya Kiswahili na 
Majlise Tarajim. Endapo utaona makosa yoyote katika tafsiri yake 
au utungaji wake, tafadhali wajulishe Majlise Tarajim kwa njia ya 
posta au kwa kipepesi ili upate thawabu. 


Majlise tarajim (Dawat-e-islami) 

Alami Madani Markaz, Faizan-e-Madina, Mahalla Saudagran, 
Old Sabzi Mandi, Baab-ul-Madina, Karachi, Pakistan 
Wasiliana kwa nambari: +92-21-34921389 hadi 91 
translation@dawateislami.net 



Maktaba^tubMadina 


UK: 80-82 Bordesley Green Road, Birmingham, B9 4TA 
Contact #: 07989996380 - 07867860092 
Email: uk@dawateislami.net 

USA: Faizan-e-Madina, P. O. Box 36216, Houston, Tx 77274 
Contact #: +713-459-1581, 832-618-5101 

India: 19/20 Muhammad Ali Road, Opposite Mandvi Post Office 

Mumbai - 400 003 

Contact #: +91-022-23454429 

Bangladesh: K.M Bhovan, 1 st Floor, 11, Andar Killa Chittagong. 

Hong Kong: Faizan-e-Madina, M/F-75, Ho Pui Street, Tsuen Wan 
N.T. 

Contact #: +85-98750884 - 31451557 

South Africa: 61 A, Mint Road, Fordsburg, Johannesburg. 

Contact #: 011-838 9099 

Kenya: Kanz-ul-Iman, Near Al-Farooq Hospital, Tonoka Area 

Mvita, Mombasa 

Contact #: +254-721-521916 

Toronto Canada: 1060 Britannia Road Unit 20,21 Mississauga 
ONT Canada 

Contact #: +141-664-82261 




i L »j-c-Li oLLjU«\ 


2)tta Labia ya buioma bitabu 


Kabla ya kusoma kitabu au somo la kidini, soma dua ifuatayo. 
Insha-Allah utakumbuka yote uliyoyasoma. 


j.ijs' ^13 d^inS 14 uyi. 

Ee mola JfesJs- Ifungue milango ya elimu na busara kwa ajili yetu, 
na utuhurumie! Ewe ulie mtakatifu kabisa. 

(Al-Mustatraf, Vol. I, p. 40, Dar-ul-Fikr, Beirut) 


_ Kumlula. r Mswalie Mtume JUs^lb^JtsSiii j* mara moja kabla na 
baada ya dua. (Roohani Hikiyyat UK 68) 


v _sro dh a Wja Wjah yomo 

Mwanamfalme Mnyamavu 

Ubora wa kumsalia mtume .......1 

Kunyamaza huleta usalama.2 

Bahrain na ndege.2 

Hadithi nne kuhusu ubora wa ukimya.3 

Ufafanuzi wa 'ni bora kuliko ibada ya miaka 60'.3 

Madhara marine ya kuropoka.3 

Kitu chenye madhara zaidi.5 

Ima sema neno jema au nyamaza.5 

Ikiwa wataka pepo, basi.6 

Kunyamaza ni njia ya kuihifadhi imani.6 

Kunyamaza ni stara ya mjinga.7 

Kunyamaza ni ufunguo wa ibada.7 

Ni rahisi kulinda mali, lakini ulimi.7 

Aropokaye hujijutia.8 

Kujuta baada ya kunyamaza ni bora kuliko kujuta baada ya kuropoka. 8 

Bubu yu salama zaidi.9 

Nyumba huwaje mahala pa amani?.9 

Tiba ya kimadani ya kusuluhisha migongano ya 

mama mkwe na mavyaa.10 














Mwanamfalme Mnyamavu 

Ombi (la viungo) kwa ulimi.10 

Ubora wa kusema mazuri.....11 

Mtume 0 alikuwa akikaa kimya muda mrefu.11 

Aina mbili za kuzungumza na kunyamaza.12 

Ufafanuzi wa mazungumzo machafu.13 

Damu na usaha zitatoka midomoni mwao.14 

Atafufuliwa kwa sura za jibwa.15 

Ameharamishiwa pepo.15 

Shada lenye maua saba la A1 Faruq.15 

Laid ingekuwa hivi.16 

Siri ya swahaba kuwa mtu wa peponi.16 

Mifano ya mazungumzo ya upuuzi.17 

Ni vigumu kwa mropokaji kujizuia na dhambi za kuongeza 

chumvi urongo.19 

Laid tungeli subiri na kupima tunachotaka kuzungumza 

tungelipata baraka.20 

Mazungumzo kuhusu ugaidi yasiyo na maana.20 

Siddiq akbar alikuwa akiweka kijiwe mdomoni.21 

Kufanya mazoezi ya kunyamaza kwa miaka arobaini.22 

Tabii (mtu aliyesuhubiana na swahaba) aliyekuwa akijitathmini 

mazungumzo yake ya kila siku.22 

Namna ya kutathmini mazungumzo.23 

‘Umar bin ‘abdul ‘aziz alia kwa shaki.24 

Maelezo ya kisa hiki.24 

v 



















OrodhaYaYaliyomo 

Tiba bora zaidi ya kutakasa mazungumzo na maneno yasiyokuwa na 

maana.25 

Mjinga husema bila ya kufikiria.27 

Mbinu ya kupima (maneno) kabla ya kusema..27 

Mbinu ya kunyamaza kimya.28 

Itaneni kwa njia ya heshima ili mupate thawabu.30 

Baraka Tatu Zitokanazo na Kunyamaza.31 

1. Kumuona mtume Mtukufu ivy kwa sababu ya baraka 

ya kunyamza.31 

2. Faida ya kunyamaza katika kuimarisha mazingira ya Madani... 32 

3. Faida ya kunyamaza katika kuimarisha mazingira ya Madani 

nyumbani.34 

Maua ya madani 19 ya kuimarisha mazingira ya nyumbani.35 

20 faida za madani kuhusu mswaki.39 

Amali inayosababisha kupungua kwa adhabu.43 

Msamaha kwa aliyeabudu moto.46 













SLj iO^sLjLil 


MWanamfalme 

MnVamavu 


Ijapokuwa shetani atataka kukuzuia kusoma kitabu hiki, 
kisome chote. Ikiwa ulikuwa si muangalifu katika kuutumia 
ulimi wako, utatokwa na machozi bora tu moyo wako una 
hofu ya Mwenyezimungu Js-sS^. 

Ubora Wa Kumsalia Mtume 0 

Mtume j* ambaye ni pozo la nyoyo zetu, mkarimu 

na mpole amesema, “Kumtaja Mwenyezimungu JfcsS*- kwa wingi 
na kuniswalia mimi huondoa ufukara.” (Al-Qawl-ul-Badi’, uk. 273) 

Aliti a_Ll\ i ^£. \_^LZ> 

Mara mwanafalme akanyamaza. Watu wote; akiwemo mfalme 
mwenyewe, mawaziri na wengineo hawakujuwa kilichompata 
mwana yule. Kila mtu alijaribu kumzungumzisha lakini 
hakuna aliyefaulu. Japo alikuwa mkimya sana, shughuli zake za 
1 


nyumbani aliziendeleza kama kawaida. Siku moja alikwenda 
kuwinda ndege na wenzake msituni. Alipokuwa chini ya mti 
huku amejihami kwa uta na mishale akitafuta ndege, mara 
akasikia mperekecho wa utagaa kutoka sehemu fulani, hapo hapo 
akafuma mshale upande wa sauti na akamlenga ndege. Yule 
ndege alianguka na kugaa gaa kwa maumivu. Kwa ghafla bila ya 
watu kutarajia, yule mwanmfalme akasema, “Huyu ndege 
alipokuwa amenyamaa alikuwa salama lakini alipotamka tu 
akaangamizwa na mshale wangu. Na ni jambo la kusikitisha 
kuwa alipozungumza nami ikanibidi nizungumze.” 


Kunyamaza Huleta Usalama 

Ndugu wapenzi waislamu! Ingawa kisa hiki kimebuniwa lakini 
ni ukweli usiopingika kwamba mropokaji huwafanya wengine 
pia kuzungumza, hupoteza wakati wake na wakati wa wenziwe, 
tena hujutia aliyoyasema na hupata matatizo mengi. Bila shaka 
mtu akiwa amekaa kimya, huepukana na balaa nyingi. 


Bahram Na Ndege 

Imepokewa kuwa Bahram alikuwa amekaa chini ya mti mara 
akasikia sauti ya ndege. Alimfuma ndege huyo, halafu akasema; 
“Kuulinda ulimi ni faida kwa binadamu na ndege. Lau ndege huyu 
angeulinda ulimi wake hangeangamia.” (Mustatraf, uk. 147, juz 1) 


2 




Hadithi Nne Kuhusu Ubora Wa Ukimya 

1. “Mwenye kunyamaza ameokoka.” (Sunan-ut- 
TirmizT, uk. 225, juz. 4, hadith 2509) 

2. c-l ^ a]\ “Kunyamaza ndiyo kiongozi wa maadili 
yote.” (Al-Firdaws bima Sawr-ul-Khallab, uk. 417, juz 2, hadith 3850) 

3. S5l4*_!\ ?-ij\ c>Ijdl “Kunyamaza ni ibada ya daraja ya juu.” 

(Al-Firdaws, hadith 3849) 

4. “Mtu kuwa na msimamo juu ya ukimya ni bora kuliko 
kufanya ibada miaka 60.” (Shu’ab-ul-lman,uk 245, juz 4, hadith4953) 

Ufafanuzi Wa 'Ni Bora Kuliko Ibada Ya Miaka 60' 

Mfasiri mkubwa wa Quran aitwaye Hakim-ul-Ummat, Mufti 
Ahmad Yar Khan Na’imi ameandika kuhusu hadithi 

hii ya nne: “Lau mtu atafanya ibada miaka sitini lakini husema 
sana na hatofautishi baina ya mazungumzo mazuri na mabaya basi 
ni bora kunyamaa kidogo kwani ndani ya ukimya kuna kuzingatia, 
muna utambuzi na marekebisho ya nafsi, muna kuzama ndani 
ya bahari ya kumtaja Mwenyezimungu JU-sS^ moyoni na muna 
kuvuta fikra.” ((Mirat-ul-Manajlh, uk 361, juz 6) 

Madhara Marine Ya Kuropoka 

Wale wanaoropoka, wanaozusha ugomvi katika mazungumzo 
huku wakidhani kwamba kuzungumza ovyo ovyo inaruhusiwa 
3 


na si dhambi wanafaa kuzingatia mtazamo wa Hujjat-ul-Islam 
Sayyiduna Imam Muhammad Bin Muhammad Bin Muhammad 
Ghazali jyi «&i tetv <&■ kuhusu mazungumzo yasio na faida na 
wanafaa kuogopa kutokana na madhara haya manne: 

1. Kiraman Katibln (malaika wa kuandika amali) huwabidi 
kuandika mazungumzo yasio na faida. Kwa hivyo yafaa 
mtu awaonee haya na asiwape tabu ya kuandika maneno 
ya kipuuzi. Allah Js-sSt katika aya 18 surah Qaf anasema: 


Hatoi kauli yoyote isipokuwa 
karibu naye yuko mngojeaji tayari (kuandika). 

2. Ni aibu iliyoje maneno ya upuuzi yaliyorekodiwa kuletwa 
mbele ya mahakama ya Allah Js -sS*-! 

3. Katika mahakama ya Allah JisSs mja atasimamishwa mbele 
ya viumbe vyote na kuamrishwa kusoma kitabu chake cha 
amali! Utisho wa siku ya kiyama utakuwa mbele yake, 
atakuwa uchi, ana kiu kali, mgongo umepinda na kukaribia 
kuvunjika kwa sababu ya njaa, atazuiliwa kuingia peponi na 
atanyimwa kila aina ya raha. Hebu tufikirie itakuwa dhiki 
ilioje mtu kuambiwa asome kitabu chake cha amali kilichojaa 
maneno ya upuuzi katika hali hiyo! (Tufanye hisabu, kwa 
dakika 15 za maneno ya upuuzi kwa siku moja ni kama masaa 
7 1/2 katika mwezi mzima; ambayo ni sawa na masaa 90 

4 




kwa mwaka mzima. Ikiwa mtu ataishi miaka 50 na kila siku 
awe atazungumza maneno ya upuuzi kwa dakika 15 basi 
zitakuwa siku 187 na masaa 12 yani itakuwa ni zaidi ya miezi 
sita. Sasa fikiri katika hadhara hii ambapo jua limeteremshwa 
kufikia utosini nani ataweza kuyasoma maneno yake ya 
upuuzi kwa mfululizo kwa zaidi ya miezi sita! Huu ni mfano 
wa maneno ya upuuzi kwa dakika 15 kila siku. Wakati 
mwengine sisi hupoteza masaa na rafiki zetu katika maneno 
ya upuuzi. Mbali na hayo kuna mazungumzo ya madhambi 
na maovu mengine juu yake!) 

4. Siku ya Kiyama mtu atalaumiwa na kuaibishwa kutokana 
na maneno yake ya upuuzi. Atakuwa hana la kujitetea 
mbele ya Allah JmS*-. Ataroa jasho kwa ajili ya kuona aibu. 

(Minhaj-ul-‘Abidin, uk. 67) 

Kitu Chenye Madhara Zaidi 

Sayyiduna Sufyan Bin ‘Abdullah Jks i&i && amesema, “Siku 
moja nilimuuliza Mtume j* ni kitu gani chenye 

madhara zaidi kwangu? Mtume mpendwa JUs 4^ ^ dii 

akashika ulimi wake na akaniambia, “Huu.” (Sunan-ut-Tirmizi, uk. 
184, juz. 4, hadith 2418) 

Ima Sema Neno Jema Au Nyamaza 

Laiti hadithi hii ya Bukhari Sharif ingekaa vizuri katika akili 


5 


Mwanamfalme Mnyamav 


kumuamini Allah Js-sS^ na Siku ya Kiyama, ima aseme (neno) 
zuri au anyamaze.” (Sahih Bukhari, uk. 105, juz, 4, hadith 6018) 

Katika kitabu ‘Allah-Wdlon ki Batayn chenye kurasa 217 
kilichochapishwa na Maktaba-tul-Madinah, katika ukurasa wa 
91, Amir-ul-Muminin Sayyiduna Siddiq Akbar Jta iti cs*e 
amesema, “Hapana uzuri wowote katika mazungumzo 
yasiyokuwa ya kumfurahisha Allah JmS*-.” (Hilya-tul-Awliya,uk. 71, 
juz. 1) 

Sayyiduna Imam Sufyan Sauri znJisSiiis&o amesema, “Ngazi ya 
kwanza ya ibada ni kunyamaza, ya pili ni kupata ilimu, halafu 
kuihifadhi, halafu kuifanyia amah, na halafu kuwaelezea wengine.” 

(Tatikh-ul-Baghdad, uk. 6, juz. 6) 

Ikiwa Wataka Pepo, Basi... 

Watu walimwendea Sayyiduna ‘Isa -isJts sA&i suite A na 
wakamuuliza, “Tuambie ni amali gani ambayo kwayo tutaingia 
peponi?” Akajibu, “Musiseme kabisa.” Wakamuambia, “Hilo 
habwezekani.” Akajibu, “Basi musiseme chochote kwa ulimi wenu 
ila la kheri tu.” (Ihya-ul- ‘Ulum, uk. 136, juz. 3) 

Kunyamaza Ni Njia Ya Kuihifadhi Imani 

Mwenye kudaka au kukata kauli mwenzake hubakia katika 
kutomuelewa mwenzie na pia maneno ya kufru yanaweza kupenya 
ubmini mwake. Hujjat-ul-Islam Sayyiduna Imam Muhammad 
Bin Muhammad Bin Muhammad Ghazali o&Mtofvgjt amesema 
6 




katika Ihya-ul-‘Ulum kwamba sifa mbili hubakia nazo mwenye 
kunyamaza: 

1. Dini yake huwa madhubuti 

2. Humuelewa vizuri anayezungumza naye. (Ihya-ul-'Ulum, 
uk 137, juz. 3) 


Kunyamaza Ni Stara Ya Mjinga 

Sayyiduna Sufyan Bin ‘Uyaynali - 44 k amesema, “Kimya 

ni heshima ya mwanachuoni na ni stara ya mjinga.” (Shu’ab-ul- 
Iman, uk. 86, juz. 7, hadith 4701) 


Kunyamaza Ni Ufunguo Wa Ibada 

Imepokelewa kutoka kwa Sayyiduna Imam Sufyan Jfcss&i ksfv 
“Kukaa kimya sana ndio ufunguo wa ibada.” (As-Samt ma’ 
Mawsu'ah Ibn Abid-Dunya, uk. 255, juz. 7, hadith 436) 


Ni Rahisi Kulinda Mali, Lakini Ulimi... 

Sayyiduna Muhammad Bin Wasi’ ^i^'a^-^s^alimwambia 
Sayyiduna Malik Bin Dinar “Mtu kulinda ulimi ni 

ngumu zaidi kuliko kulinda mali.” (Ithaf-us-Sadat-liz-ZubaydT, uk. 
144, juz. 9) 


7 


Ni jambo la kusikitisha kwamba kila mtu yuko chonjo kulinda 
mali ingawa mali ikipotea ni hasara tu ya dunia. Bila shaka 
matokeo ya kutolinda ulimi sambamba na hasara ya dunia pia 
kuna hatari kubwa ya kupata shida kesho akhera. 

Aropokaye Hujijutia 

Ndugu waislamu! Ni dhahiri kuwa katika kuzungumza kuna 
nafasi kubwa ya kuaibika kuliko kunyamaza. Mzoefu wa kuropoka 
mara nyingi hubidi kuomba msamaha au hujuta moyoni, 
“Kama nisingezungumza wakati ule, ingekuwa bora; kwa sababu 
ya kuzungumza kwangu thamani yangu ikapotea na akanifokea, 
fulani akaudhika, fulani akawa hana raha, heshima yangu 
ikadhurika nakadhalika.” Imepokelewa kutoka kwa Muhammad 
Bin Nadr Harisi “Heshima hupotea kwa kuropoka.” 

(As-Samt ma' Mawsu'ah Ibn Abid-Dunya, uk. 60,juz. 7 , hadith52) 

Kujuta Baada Ya Kunyamaza Ni Bora Kuliko Kujuta 
Baada Ya Kuropoka 

Ni kweli kwamba ni bora kujuta baada ya kunyamaza kuliko 
baada ya kuzungumza na ni bora kujuta baada ya kula kidogo 
kuliko baada ya kula sana, kwani anayeropoka hupata matatizo; 
na anayekula sana huharibu tumbo lake. Kawaida hunona 
kupita kiasi na hupata maradhi mengi ima katika ujana wake au 
uzee wake. Ukitaka kujua zaidi kuhusu madhara ya kula kupita 
kiasi, soma kitabu Faizan e Sunnat juzuu 1 sura Faida Za Njaa. 

8 




Bubu Yu Salama Zaidi 

Ndugu wapenzi waislamu! Mukimuangalia kipofu mutaona 
amesalimika kutokana na madhambi ya kuangalia kama vile 
kuwaangalia wanawake anaofaa kuwaoa, vijana wazuri kwa 
matamanio, filamu na drama, magoti na mapaja ya mtu aliyevaa 
suruali fupi. Vilevile bubu pia amesalimika kutokana na balaa 
nyingi za ulimi. 

Amir-ul-Muminin Sayyiduna Abu Bakr Siddiq Jus -M 
amesema, “Afadhali ningekuwa bubu na ningepewa tu nafasi 
ya kumtaja Mwenyezi Mungu Js-sK” (Mirqat-ul-Mafatih,uk.87, juz. 
10, hadith 5826) 

Sayyiduna Abu Darda Ait JusjJi^ alimuona mwanamke asema 
sana. Akasema, “Ingekuwa bora kwake kama angekuwa 
bubu.”(Ihyd-ul-‘Ulum, uk. 142, juz. 3) 


Nyumba Huwaje Mahala Pa Amani? 

Kutokana na maneno ya swahaba huyu ^.JusiAi^ kina dada 
zetu ambao huzungumza porojo na hawachoki kusema hili na 
lile wangepata funzo. 

Ikiwa kina dada waislamu watafunga Qufl-e-madinah kisawasawa 
basi matatizo yao ya kinyumbani, kukosana na familia, ugomvi 
kati ya mke na mkwewe na migogoro mengine yangeisha na 
majumba yangekuwa mahali pa amani. Kwa sababu matatizo 
mengi ya kinyumbani husababishwa na ubmi. 

9 


Tiba Ya Kimadani Ya Kusuluhisha Migongano Ya 
Mama Mkwe Na Mavyaa 

Ikiwa mama mkwe atamfokea mavyaa wake basi mavyaa afaa 
anyamaze na avumilie na asiseme hata neno moja kumjibu 
wala kuenda kumsema kwa mumewe au kwa wazazi wake, 
wala asikunje uso au kuelekeza hasira zake kwa watoto au kwa 
vyombo. ^61 atapata mafanikio makubwa. Inasemekana, 

“Kunyamaza mara moja hushinda watu mia.” Vile vile ikiwa 
mavyaa atagombana na mama mkwe basi mama mkwe asimjibu 
bali anyamaze kimya, asimshtakie mtu yeyote katika familia 
hata mwanawe. Kutokana na msemo, “Kunyamaza mara moja 
huleta utulivu mara mia” Js-sV akkX-i, &! atapata utulivu. Ikiwa 
tiba hii ya KiMadani itazingatiwa kisawasawa basi ugomvi wowote 
kati ya mama mkwe na mavyaa utasuluhishwa haraka na 
nyumba isC s itakuwa mahali penye amani. Ili kupata 

tiba ya migongano kati ya mama mkwe na mavyaa tazama VCD 
iitwayo ‘Ghar Aman ka Gahwarah Kaysay Banay kutoka 
Maktaba-tul-Madlnah. Kutokana na baraka ya VCD hii nyumba 
nyingi zilizokuwa na migogoro zimegeuka na kuwa na amani. 

Ombi (La Viungo) Kwa Ulimi 

Ndugu wapenzi waislamu, ulimi ukiongoka na ukitumika 
kusema mazuri tu pekee basi mwili mzima utafaidika kwayo na 
ukiwa kombo, kwa mfano ukitumika kutukana, kuadhirisha, 
kusengenya au kumchimba mtu au kusema uongo basi wakati 
mwengine hata katika ulimwengu huu mwili hupata madhara. 

10 




Mtume wa rahma na shafii wa umma mmiliki wa pepo 
J-zs fJb jus d,\ J* amesema, “Binadamu anapoamka asubuhi 
viungo vyake vyote huuomba ulimi na kuuambia, “Mche Mola 
kwa ajili yetu kwa sababu sisi tunashirikiana na wewe. Wewe 
ukiwa sawasawa nasi tutakuwa sawasawa, lakini ukipotoka nasi 
tutapotoka. (Sunan-ut-TirmizT, uk. 183, juz. 4, hadith 2415) 

Ubora Wa Kusema Mazuri 

Mtume mtukufu JUs <$s && i&i J* amesema, “Peponi kuna 
roshani ambazo nje yake yaonekana kutoka ndani; na ndani 
yake yaonekana kutoka nje.” Akaulizwa na Bedui mmoja, “Ewe 
Mtume wa Mwenyezi Mungu “Ni za kina nani (roshani hizo)?” 
Mtume JUs Jsus fiiii J* akajibu, “Hizi ni za yule asemaye 

mazuri, alishaye wengine, afungaye sana, na ainukaye usiku 
kusali kwa ajili ya Mwenyezi Mungu JU-sSt ilhali watu wamelala.” 
(Sunan-ut-TirmizT, uk. 237, juz, 4, hadith 2535) 

Mtume 0 Alikuwa Akikaa Kimya Muda Mrefu 



Mtume alikuwa akikaa kimya kwa muda mrefu. 

(Sharh-us-Sunnah-lil-BaghwT, uk. 45, juz 7, hadith 3589) 

Mfasiri mkubwa Hakim-ul-Ummat, Mufti Ahmad Yar Khan 


akiielezea hadithi hii, maana ya ukimya huu ni 


11 


ule wa kutozungumzia mambo ya kilimwengu ila alikuwa 
akimtaja Allah na hazungumzi na watu ila kwa dharura na 
akizungumza huwa ni mazungumzo yanayofaa. Daima maneno 
ya uongo, usengenyaji na fitina hayakupata nafasi ndani ya 
kinywa kitukufu cha Mtume JUs*ibssfcdis&Ai J*. Yeye mwenyewe 
ni ukweli vipi ataandamwa na uongo!' (Mirat-ul-Manafih, uk. 81,juz, 8) 

Aina Mbili Za Kuzungumza Na Kunyamaza 

Mtume mtukufu IJ* amesema: 

“Kusema mazuri ni bora kuliko kunyamaza, na kunyamaza ni 
bora kuliko kusema mabaya.” (Shu’ab-ul-Iman, uk. 256, juz. 4, 
hadith 4993) 

Sayyiduna ‘Ali Bin ‘Usman Hajwairi, ajulikanaye kama ‘Data 
Ganj Bakhsh' aliandika katika kitabu chake Kashf- 

ul-Mahjub: Kuzungumza ni kwa aina mbili, kuzungumza ukweli 
na kuzungumza uongo.Vilevile kunyamaza ni kwa ‘aina mbili: 

1. Kunyamaza kwa lengo (kwa mfano kunyamaza ili kufikiria 
mambo ya akhera au hukumu za dini) 

2. Kunyamaza kwa kughafilika (mfano kuwaza mambo machafu 
au ya kiduniya yasiyokuwa na faida). 


12 




Mtu yeyote aliyenyamaza afikirie vizuri, ikiwa maneno yake ni 
ya haki basi ni bora kusema kuliko kunyamaza na ikiwa maneno 
yake ni ya batili basi kunyamaza ni bora kuliko kusema. Sayyiduna 
Data Ganj Bakhsh akatoa kisa kwamba Sayyiduna 

Abu Bakr Shibli Baghdadi alikuwa akipita mtaa 

fulani katika mji wa Baghdad na akamsikia mtu akisema, 
^ o\ %. ojSCJi, “Kunyamaza ni bora kuliko kusema.” 
Akamwambia, “Kwako wewe, kimya chako ni bora kuliko 
kusema lakini kwangu mimi kusema ni bora kuliko kunyamaza.” 
( Kashf-ul-Mahjub, uk. 402) 


Ufafanuzi Wa Mazungumzo Machafu 

Ni bahati nzuri ilioje kwa ndugu zetu waislamu ambao hutumia 
ndimi zao kwa mazungumzo ya adabu na kuwalingania watu 
katika mambo mazuri. Kwa bahati mbaya si rahisi siku hizi kupata 
mjumuiko wa watu ambao hauzungumzii mambo machafu. La 
kushangaza ni kwamba hata wale ambao wanaonekana kuwa 
na haiba ya nje ya dini wameshindwa kujizuia kuzungumza 
maneno machafu. Pengine hawaelewi mazungumzo machafu 
ni yapi. Ufafanuzi wa mazungumzo machafu ni: 

.’.a" jlih 

Kutaja mambo ya aibu waziwazi 

(Hj.ya-ul-‘Ulum, pp. 151, vol. 3) 


13 


Wale vijana wenye kuchochea mazungumzo kuhusu ngono na 
maneno yanayotakikana kuhifadhiwa katika ndoa kwa ajili ya 
kutosheleza uchu wao, wale wanaojipumbaza nafsi zao kwa 
kuzungumzia au hata kusikiliza mazungumzo machafu, wale 
wanaotoa matusi, wale wanaotumia ishara chafu, wale wanaopata 
raha kutokana na ishara hizi na wale wanotazama filamu na 
drama ili kutosheleza matamanio machafu (kwa sababu kuna 
uchafu mwingi katika filamu na drama hizi) wasome kila 
mara riwaya ifuatayo yenye kutingisha moyo na wamche 
Mwenyezimungu Js-sX 


Damu Na Usaha Zitatoka Midomoni Mwao 

Imepokewa kwamba watu aina nne wa jahannam watakuwa 
wakihangaika katikati ya moto na maji moto, huku wakiomba 
kuangamizwa kabisa (ili adhabu ile iwaepuke). Mmoja kati yao 
atakuwa akitokwa na damu na usaha mdomoni hata wale wenziwe 
motoni watasema, “Mtu huyu muovu amefanya nini hata 
atuongezee adhabu zetu?” Jibu litasema, “Muovu huyu alikuwa 
akipenda kusikiliza na kufurahikia mazungumzo machafu 
kuhusu kujamiiana. (Ithaf-us-Sadat-liz-ZubaydT, pp. 187, vol. 9)uk. 187, 
juz. 9). 

Basi wale ambao wanajishughulisha na mawazo machafu ya 
kishetani kuhusu wanawake na wavulana wadogo wazuri na 
huona raha na mawazo mabaya yafaa wazingatie riwaya hii. 


14 




Atafufuliwa Kwa Sura Za Jibwa 

Sayyiduna Ibrahim Bin Maysarah JM Ji\ amesema, 
“Mwenye kuzungumza maneno machafu atafufuliwa siku ya 
kiyama kwa sura za jibwa.” (Ithaf-us-Sadat-liz-ZubaydT, uk. 190, juz. 9) 

Ameharamishiwa Pepo 

Mtume wa rehma, shafii wa ummah na utulivu wa moyo 
j* amesema, “Ameharamishiwa pepo mtu ambaye 
hutoa maneno machafu.” (As-Samt ma' Mawsu'ati I bn Abid-Dunya, uk 
204, juz. 7, hadith 325) 

Shada lenye maua saba la A1 Faruq 

Amlr-ul-Muminin Sayyiduna ‘Umar Faruq A’zam ^ 

amesema: 

1. Mwenye kujiepusha na kusema upuuzi hubarikiwa ilimu 
na busara. 

2. Mwenye kujiepusha na kuangalia angalia ovyo ovyo atapata 
utulivu wa moyo. 

3. Mwenye kujizuia kula ovyo ovyo (kula sana, kula bila ya 
kuwa na njaa) hupata utamu katika ibada. 

4. Mwenye kujizuia na kuchekacheka hupata haiba. 

5. Mwenye kujizuia na dhihaka nyingi na stihzai hupata 
mwanga wa imani. 


15 


6 . Mwenye kujiepusha na kuupenda ulimwengu hupawa 
mapenzi ya akhera. 

7. Mwenye kujizuia na kuangalia makosa ya wengine 
hubarikiwa na uwezo wa kurekebisha makosa yake. 
(Al-Munabbihat, uk. 89) 


Laiti Ingekuwa Hivi... 

Ndugu muislamu! Fanya uradi wa kukisoma kitabu hiki kila 
Jumatatu ya kwanza ya mwezi wa kiislamu. JawS^-dM-idi utaona 
tofauti kubwa katika maisha yako. Njia bora ya kuzikinga 
ndimi zetu ni kufuata Madani Inaam 45 na 46. Ili kupata mazoea 
ya kujiepushe na mazungumzo ya upuuzi yafupishe maneno. Na 
zaidi jaribu kuwasiliana na watu kwa kutumia ishara na 
maandishi. Iwapo ulimi utateleza basi mswaliye Mtume 
JUiidb#d&JUsSatii J* mara moja au tatu papo hapo. 

Siri Ya Swahaba Kuwa Mtu Wa Peponi 

Mtume kwa idhini ya Mwenyezi Mungu JU-sS^, 

alibarikiwa uwezo wa kujua iwapo mtu atakwenda peponi au 
motoni. Siku moja Mtume J*alisema, “Mtu wa 

kwanza atakayeingia mlango huu atakwenda peponi.” Mara 
Sayyiduna ‘Abdullab Bin Salam akapita na watu 

wakampongeza. Halafu wote wakamuuliza, “Umepata bahati 
hiyo kwa amali gani?” Akasema, “Matendo yangu ni machache 
na matendo ambayo kwayo natarajia kwa Mwenyezi Mungu ni 


16 




kuulinda moyo wangu na ninajiepusha na mazungumzo ya 
upuuzi.” (As-Saml ma' Mawsu'ah Ibn Abid-Dunya, uk. 86,juz. 7, hadithlll) 

Maana ya ‘kuulinda moyo’ ni kutakasika kwa moyo na mambo 
ya upuuzi na maradhi mabaya (kama wivu) na kuwa na imani 
thabiti. 

Mifano Ya Mazungumzo Ya Upuuzi 

Ndugu waislamu wapenzi, ingawa mazungumzo ya upuuzi si 
dhambi lakini hayana faida yoyote. Sayyiduna ‘Abdullah Bin 
Salam alibashiriwa pepo na Mtume JUs-jdb-sfeJirfiisi J* 

Miongoni mwa sifa nzuri alizokuwa nazo ni kujiepusha kusema 
maneno ya upuuzi na kuuliza maswali kuhusu mambo 
yasiyomhusu. Lakini la kusikitisha ni kwamba sisi 
tunajishughulisha kuuliza maswali ya upuuzi kuhusu mambo 
yasiyotuhusu ndewe wala sikio. Kwa mfano: 

❖ Hiki umenunua pesa ngapi? 

❖ Umekipata kwa pesa ngapi kile? 

❖ Sehemu fulani na fulani nyumba ni bei gani? 

❖ Ukitembelea mtu nyumbani kwake au mtu kama amenunua 
nyumba mpya basi maswali huwa kama yafuatayo: 

❖ Umenunua bei gani? 

❖ Ina vyumba vingapi? 

17 


Kodi yake ni ngapi? 


Mwenye nyumba yukoje? (swali hili huzua kusengenya 
kwasababu jibu lake bila ya kuzingatia sheria hujibiwa 
hivi: “ Mwenye nyumba ana roho mbaya/wazimu/ufisadi/ 
unyama/ugumu nk. 

Katika muktadha kama huo mtu akinunua duka jipya, 
gari au piki piki basi maswali yataulizwa kuhusu bei yake, 
umadhubuti, iwapo kimemmuliwa kwa mkopo au kimelipiwa 
kwa pesa taslimu. 

Baadhi ya watu wasiokuwa na busara wakimtembelea 
mgonjwa mahututi ambaye hata hawezi kuzungumza 
humuuliza maswali kama ambao wao ni madaktari mahiri 
na hutaka kujua kwa kina kuhusu repoti ya picha ya x-ray, 
majaribio ya maabara na iwapo kumekuwa na upasuaji na 
kama ulikuwako basi ameshonwa vitango vingapi. Hata 
kama maradhi yanahusu sehemu za siri, watu hawa wasio na 
haya hutaka kujua kila kitu waziwazi bila kusita. Wanawake 
nao hawakuachwa nyuma kuhusu mazungumzo yasiyo na 
faida. 

Hoja na mijadala isiyo na maana hutolewa kuhusu hali ya 
anga. Kwa mfano katika majira ya joto, watu wajinga 
watalalamika, “Siku hizi kuna joto! Na stima nazo hupotea 
mara kwa mara.” 


18 




❖ Katika majira ya baridi, watajifanya meno yatetema na 
watasema, “Leo twaganda kwa baridi kali.” 

❖ Kama kuna mawingu, basi mtu atatoa hoja isiyokuwa na 
maana kama siku hizi kuna mvua nyingi. Maji yamejaa 
kila mahali. Baraza husika halishughuliki kuondoa matope nk. 

❖ Hoja zisizo na maana kuhusu siasa za nyumbani na za 
dunia hutolewa bila ya lengo la kuleta mabadiliko na pia 
vyama vya kisiasa mbali mbali hukosolewa. 

❖ Ikiwa mtu amezuru miji au nchi nyingine, huanza kuelezea 
bila kuulizwa mandhari ya milima na mashamba aliyoyaona 
au maelezo ya nyumba na barabara. 

❖ Lakini tutanabahi kuwa tukimpata mtu azungumzia mada 
kama hizo tusimdhanie vibaya kwani kuzungumzia mambo 
ya kidunia kwa nia njema ni thawabu au kwa uchache 
haihesabiwi kuwa mazungumzo ya upuuzi. 


Ni Vigumu Kwa Mropokaji Kujizuia Na Dhambi Za 
Kuongeza Chumvi Urongo 

Liweke akilini kwamba kusema ovyo ovyo si dhambi bora tu 
iwe ni ukweli ambao haukutiwa chumvi au kupunguzwa chumvi. 
Ikiwa urongo utatiwa chumvi basi itakuwa ni dhambi. Lakini 
ni vigumu sana kupima iwapo mtu amepita mipaka ya kusema 
upuuzi. Kwa watu ambao huzungumza ovyo ovyo kawaida 


19 


Mwanamfalme Mnyamavu 

hutia chumvi katika usemi na huangukia kusengenya, kutafutana 
makosa na kuwaudhi wengine. Hivyo basi usalama hususan 
hupatikana katika ukimya kwa sababu ‘Kunyamaza mara moja 
huleta utulivu mara mia’ 

Laiti Tungeli Subiri Na Kupima Tunachotaka 
Kuzungumza Tungelipata Baraka 

Lau mtu angekuza tabia ya ‘kupima maneno’ yaani kufikiria 
kwa makini kabla ya kuzungumza, basi ataanza kugundua 
mwenyewe maneno mengi yasiyo na maana. Ikiwa ni 
‘mazungumzo yasiyo na maana’ ingawa si dhambi, bado kuna 
madhara mengi kutokana nayo. Kwa mfano kujisumbua kutumia 
ulimi na kupoteza wakati muhimu. Ikiwa muda huu utatumika 
kumtaja Mwenyezi Mungu au kusoma dini au kujihusisha 
na kufunza sunnah, mtu huenda akapata thawabu nyingi. 

a_Ll \ 

Mazungumzo Kuhusu Ugaidi Yasiyo Na Maana 

Ikiwa kuna sehemu kumetokea tukio la kigaidi, watu hupata 
jambo la kuzungumzia lisilo na faida na wakati mwengine 
kujiingiza katika mazungumzo ya madhambi kuhusu tukio 
hilo. Hulitaja tukio hilo kila mahali na kulitafsiri kichwa chini 
maguu juu au kujiingiza katika mijadala isiyokuwa na muelekeo. 
Wakati mwengine kukashifu vyama vya kisiasa au kiongozi 
bila msingi nk. 


20 




Wakati mwingi mazungumzo kama hayo si kwamba hayana 
maana tu, bali hueneza hofu na uwoga miongoni mwa watu, 
hukuza uvumi na husababisha fujo kutokea. Nafsi hupata raha 
kuzungumza na kusikiliza matukio ya milipuko na ugaidi. 
Wakati mwengine dua hutolewa (kwa dhahiri) ila tu (kwa ndani) 
hamu ya kupata raha na kufurahia kuzungumzia na kusikiliza 
mambo hayo ya kutisha imo moyoni. 

Laiti tungegundua fitina hii ya nafsi, tungejizuia kupenda kutaja 
habari kuhusu milipuko na ugaidi. Hata hivyo tusijizuie kuwataja 
wale waislamu wanaogandamizwa, kuwahurumia walioumia, 
waliodhurika au waliouwawa, kuzungumza namna wanavyoweza 
kusaidiwa na kumuomba Mola JU-W aregeshe amani na usalama 
kwani matendo kama hayo hufanya watu kupata thawabu. Hivyo 
basi mazungumzo kama hayo yanapotokea fikiria kwa makini nia 
ya mazungumzo hayo ni ipi? Ikiwa utaona kuwa nia ni nzuri 
basi ni vizuri (kujihusisha na mazungumzo hayo). Lakini mara 
nyingi lengo la mazungumzo kama hayo ni kupata ladha. 


Siddiq Akbar Alikuwa Akiweka Kijiwe Mdomoni 

Tukumbuke kwamba ulimi ni neema kubwa kutoka kwa 
Mwenyezi Mungu JU-W na tutaulizwa kwayo siku ya Kiyama. 
Kwa hivyo tusiutumie vibaya. Sayyiduna Abu Bakr Siddiq 
juu ya kubashiriwa pepo alikuwa muangalifu mno 
kutumia ulimi. Imesemwa katika Ihya-ul-‘Ulum kwamba 
Sayyiduna Abu Bakr Siddiq &cr alikuwa akiweka kijiwe 


21 


mdomoni mwake ili kuuzuia ulimi kusema. (Ihya-ul-‘Ulum, uk 137, 
juz 3) 

Kufanya Mazoezi Ya Kunyamaza Kwa Miaka Arobaini 

Ndugu muislamu mpenzi! Ikiwa unataka kujifunza tabia ya 
kuwa kimya basi yafaa ulizingatie jambo hili kwa makini na 
ufanye juhudi kubwa lau sivyo itakuwa vigumu kuweka Qufl- 
e-Madinah ya ulimi kwa kufanya juhudi nusunusu. Fanya bidii 
kukuza tabia ya ukimya kwa kujipa hofu ya hasara ya kuutumia 
ulimi vibaya. 3*s&- &\ utafaulu. Hata hivyo uwe thabiti 

kufanya juhudi hizi. Hebu zingatia kisa cha mtu aliyefanya 
juhudi kwa istiqama. 

Sayyiduna Artah Bin Munzir alieleza, “Mtu mmoja 

alikuza tabia ya kuwa kimya kwa muda wa miaka 40 kwa 
kuweka kijiwe mdomoni kwa kiasi kwamba hakukiondoa ila tu 
anapokula, kunywa na kulala.” 

Kumbuka! Jiwe lisiwe dogo mno linaloweza kupita kooni na 
kusababisha hatari wala lisitiwe mdomoni ikiwa mtu amefunga 
kwa sababu mchanga nk. waweza kupita kooni. 

Tabi’i (Mtu Aliyesuhubiana Na Swahaba) Aliyekuwa 
Akijitathmini Mazungumzo Yake Ya Kila Siku 

Sayyiduna Rabi’ Bin Khusaym JisS kx-z hakusema neno 
lolote la kidunia kwa miaka 20! Kila siku alikuwa akichukuwa 
kalamu na karatasi akiandika maneno yote alioyasema mchana 
22 




ule na ifikapo usiku hurudilia karatasi yake na hujitathmini. 

(Ihya-ul-'Ulum, uk. 137, juz. 3) 


Namna Ya Kutathmini Mazungumzo 

Kutathmini mazungumzo ni kufikiria kwa makini kila neno 
linalotamkwa na kuuliza, kwa mfano, “Kwa nini ukasema kadha 
wa kadha? Ilikuwa na haja gani kuzungumza wakati ule? Ilikuwa 
na haja gani kuzungumza kwa maneno mengi? Usemi huu, 
uliosema kwa fulani haukubaliki na sheria na pengine 
umemuumiza hisia zake-tubu na umuombe msamaha ndugu 
huyo muislamu. Kwa nini ulikwenda katika mjumuiko huo 
huku ukijua kuwa kutakuwa na mazungumzo yasiyokuwa na 
maana na kwa nini uliyapa nguvu? Pia ulisikiliza masengenyo 
kwa hamu kubwa! Tubia kikweb kweli na uahidi kujiepusha na 
mjumuiko kama huo.” 

Kwa njia hii, mtu mwenye busara aweza kutathmini mazungumzo 
yake ya kila siku na atayagundua madhambi, uzembe, udhaifu 
na makosa yake mengi na ataweza kujirekebisha. 

Katika mazingira ya Madam ya Dawat-e-Islami, kujitathmini 
kunaitwa ‘Fikr-e-Madinah’ na katika Dawat-e-Islami kunakuzwa 
fikra ya kufanya Fikr-e-Madinah angaa kwa dakika 12 kila siku 
kwa kujaza kijitabu cha Madani In’amat. 


23 


Mwanamfalme Mnyamavu 

‘Umar Bin ‘Abdul ‘Aziz Alia Kwa Shaki 

Sayyiduna Abu ‘Abdullah ajfe jisa amesema, “Nimemsikia 
mwanachuoni mmoja akisema mbele ya Sayyiduna ‘Umar Bin 
‘Abdul ‘Aziz Jts t&i && “Mwanachuoni mkimya ni kama 
mwanachuoni msemaji.” Akasema, “Nafahamu kwamba siku 
ya kiyama mwanachuoni msemaji atakuwa bora ya mkimya 
kwa sababu ilimu yake itakuwa imefaidi umma, ilhali yule mkimya 
imemfaidi yeye peke yake.” Halafu mwanachuoni yule akauliza, 
“Ewe Amir-ul-Muminin! Huzijui fitna za kusema?”Aliposikia 
haya Sayyiduna ‘Umar Bin ‘Abdul ‘Aziz alianza kulia 

kwa shaki. ((As-Samt ma' Mawsu'ah Ibn-e-Abid-Dunya, uk. 345, juz. 7, 
hadith 648) 

Allah Js-sS^ amrehemu na atusamehe sisi kwa Baraka yake bila 
kufanyiwa hesabu. 


Maelezo Ya Kisa Hiki 

Ndugu wapenzi waislamu! Ajabu iliyoje namna gani watu wema 
waliotutangulia walivyokuwa na hadhari na ucha Mungu. Bila 
shaka kwa mwanachuoni mwenye hadhari kuielezea dini ya 
Allah JU-iSs kubalighisha ujumbe wa Mtume J* 

na kulingania watu katika wema ni bora kuliko kunyamaza. 
Walakini maneno ya yule mwanachuoni kwa Sayyiduna ‘Umar 
Bin ‘Abdul ‘Aziz “Huzijui fitna za kusema?” Ilikuwa 


24 




ni sawa na pahala pake; na kulia kwake Amlr-ul-Muminln hadi 
asijifae ni kwa sababu ya kujua undani wa ujumbe huo. Ingawa 
kuzungumza maneno mazuri kuna faida kwa umma lakini 
kuna hatari kadhaa kwa msemaji mwenyewe. Kwa mfano, ikiwa 
mtu ni mlinganizi hodari, basi aweza kughurika na zile sifa 
anazomiminiwa kwa ajili ya umbuji, ufasaha au kujiona yeye 
kuwa ana uwezo na ni bora kuliko wengine au kwa kutumia 
misemo ili kuvutia wengine kwa ajili ya matamanio ya kidunia 
na kujiamini. Ikiwa ni gwiji wa kuzungumza Kiarabu, aweza 
kujiingiza katika kutumia misemo ya Kiarabu mara kwa mara 
katika mazungumzo ili kuvutia wengine. Vile vile mwenye 
sauti nzuri aweza kutawaliwa na kiburi kwa ajili ya kusifiwa na 
watu akidhani kuwa sauti hiyo nzuri yatokana na juhudi zake 
badala ya kipawa kutoka kwa Allah JU-sV. Kwa hivyo tahadhari 
kutoka kwa mwanachuoni huyo kuhusu ‘kusema’ yafaa. Bila shaka 
mlinganizi mwenye sifa mbaya kama hizo kuzungumza kwake 
kunaweza kumtia katika fitna kubwa na huenda kukaharibu 
maisha yake ya ahera hata kama umma ulifaidika na maneno yake. 


Tiba Bora Zaidi Ya Kutakasa Mazungumzo Na 
Maneno Yasiyokuwa Na Maana 

Kwa wale ambao wanataka kuchuja mazungumzo yao tiba 
bora kutoka Ihya-ul-‘Ulum inatolewa hapa kwao ili kusafisha 
mazungumzo kutokana na maneno yasiyofaa au makosa 
mengineo. Kulingana na Hujjat-ul-Islam, Sayyiduna Imam 


25 


Mwanamfalme Mnyamavu 

Muhammad Bin Muhammad Bin Muhammad Ghazall 
“Mazungumzo ni aina nne: 

1. Mazungumzo yenye madhara kabisa. 

2. Mazungumzo yenye manufaa kabisa. 

3. Mazungumzo yenye manufaa na madhara. 

4. Mazungumzo yasiyo na manufaa wala madhara. 

Kwa hivyo, ni bora kujiepusha na mazungumzo ya aina ya kwanza 
ambayo yanamadhara tu pekee. Vile vile ni muhimu kujizuia 
kutokana na mazungumzo ya aina ya tatu ambayo yanamadhara 
na pia manufaa. Mazungumzo ya aina ya nne yanajumlishwa 
katika mazungumzo ya upuuzi kwa kuwa hayana manufaa wala 
madhara. Kwa hivyo kupoteza wakati kuzungumza maneno 
yasiyo na manufaa wala madhara ni hasara pia. Mazungumzo 
ya aina ya pili tu ndiyo yaliyobakia kuwa na manufaa yaani 
robo tatu (75%) ya mazungumzo hayafai ila robo (25%) tu ya 
mazungumzo ambayo ndiyo yenye faida, ndiyo yanayofaa 
kutumika. Hata hivyo katika mazungumzo ambayo yanafaa 
kuzungumzwa kuna hatari ya kuwa na riyaa, kubuni, kusengenya, 
kutia chumvi, ubaya wa kujivuna yaani kutaja ubora wake na 
kujitakasa nk. Zaidi ya hayo, kuna hatari ya kuangukia 
mazungumzo ya upuuzi na kuingia katika mazungumzo ya 
dhambi. Kwa hivyo katika mazungumzo yenye maana bado mtu 
yuko katika hatari. ((lhya-ul- ‘Ulum, uk. 138, juz. 3) 


26 




Mjinga Husema Bila Ya Kufikiria 

Ndugu wapenzi waislamu! Mtu mwekevu (mwenye busara) 
hupima maneno anayotaka kusema kabla hajayatoa kwenye 
kinywa chake lakini mjinga huropoka linalomjia kwenye hawaa 
yake licha ya kuwa litamuaibisha. Ndipo Sayyiduna Hasan Basri 
akasema, “Ilikuwa ni jambo maarufu miongoni 
mwa watu kwamba ulimi wa mwenye busara hutawaliwa na 
moyo, kwa sababu huutazama moyo wake kabla ya kuzungumza. 
(Hutafakari iwapo azungumze au la) Ikiwa linafaida huzungumza 
(ikiwa ni kinyume) hunyamaza. Kwa upande mwengine moyo 
wa mjinga hutawaliwa na ulimi, hajisumbui kutafakari yaani 
linalokuja ulimini hulitoa nje.” (Tanbih-ul-Ghafilm, uk.115) 


Mbinu Ya Kupima (Maneno) Kabla Ya Kusema 

Ndugu wapenzi waislamu! Kumbukeni Mtume wetu kipenzi na 
ahyebarikiwa j* hata mara moja hakutoa neno la 

upuuzi kwenye ulimi wake wa kweli uliobarikiwa au kucheka 
kwa nguvu. Ingekuwa bora iliyoje lau sunnah hizi zingefuatwa! 

Mbinu ya kupima maneno kabla ya kuyatoa ulimini ni kujiuliza, 
“Nazungumza kwa lengo gani?” “Je, nina mlingania mtu yeyote 
katika mambo mema?” “Je, kuna wema wowote kwangu au 
kwa mwengine kwa yale ambayo ninataka kusema?” “Je, yale 
ninayotaka kusema yametiwa chumvi ya kunitia mimi katika 
dhambi ya kusema urongo?” 


27 


Kuhusu mifano ya maneno ya urongo yaliyotiwa chumvi, 
Sadr-ush-Shari’ab Badr-ut-Tarlqah Mufti Muhammad Amjad 
‘All A’zami amesema, “Iwapo mtu amekuja mara 

moja halafu aseme amekuja mara elfu, ni muongo.” (Bahar-e- 
SharT’at, uk. 519, juz. 3). 

Zingatia: “Je, nataka kumpa mtu sifa za uongo?” “Je, nataka 
kumsengenya mtu?” “Je, nitamuudhi mtu kwa kusema maneno 
haya?” “Je, itabidi niombe msamaha baada ya kusema?” “Je, 
nitatoa siri yangu au ya mwengine?” 

Hata baada ya kupima yale xmayotaka kusema na ikawa wazi kuwa 
hayana faida wala hasara na hayana thawabu wala dhambi, 
bado kuna hasara kwani badala ya kuusumbua ulimi kuzxmgumza 
maneno ya upuuzi ni heri ulete dhikri au umswalie Mtume 
J* utapata thawabu. Hii ni njia bora ya kutumia 
wakati: na kukosa faida kubwa kama hii pia ni hasara. 

Mbinu Ya Kunyamaza Kimya 

Ndugu wapenzi waislamu! Ingawa kuzungumza upuuzi si dhambi, 
kuna madhara mengi yanayohusishwa nayo kwa hivyo ni muhimu 
kujizuia kuzungumza upuuzi. Laiti! Laiti! Laiti! tungeweka 
Qufl-e-Madinah tungekuza tabia ya kunyamaza. 

J(isu: Sayyiduna Muwarriq ‘Ijli jus <&\ hr? alisema, “Kuna 
tabia moja nzuri ambayo nibjaribu kuwa nayo kwa miaka 20 
lakini bado sijafaulu. Hata hivyo sijavunjika moyo.” Akaulizwa, 
“Ni tabia gani hiyo?” Akajibu, “Kunyamaza.” (Az-Zuhd-lil-Imam 


28 




Ahmad, uk. 310, hadith 1762). Yeyote anayetaka kunyamaza, angaa 
awasiliane kupitia kuandika au ishara badala ya kutumia ulimi. 

Kwa njia hii utaweza kukuza tabia ya kunyamaza. 
Kwa ajili ya hayo, moja ya MadanI In’amat (njia bora ya 
kumfanya mtu kuwa muongofu) inaeleza, “Je, leo uliweka 
Qufl-e-Madinah ya ulimi? Ili kuwa na tabia ya kujizuia 
kuzungumza upuuzi, je, uliwasiliana kwa kutumia ishara au 
angaa mara 4 kwa kuandika?” 

Katika juhudi zako za kujaribu kunyamaza inawezekana 
kufaulu kujizuia maneno ya upuuzi kwa siku chache lakini 
halafu tabia ya kuzungumza inaweza kukuregelea tena. Lakini 
usivunjike moyo, endelea kujaribu tena. Ikiwa juhudi zako ni 
za dhati basi JwS^fet-isibila shaka utafaulu. 

Wakati unapofanya mazoezi ya kunyamaza ni bora uwe na 
tabasamu ili mtu asidhani kuwa umemkasirikia. Wakati huu 
pia huenda hasira zako zikaongezeka. Mtu asipoelewa, 
usimkasirikie kwani huenda ukapata dhambi ya kumuudhi. Ni 
bora tu, kuwasiliana kwa ishara na wale watu ambao una 
mazoea nao. Mgeni au mtu ambaye huna mazoea naye huenda 
akaudhika ukiwasiliana naye kwa ishara hivyo basi zungumza 
nao inapobidi. Bali mara nyingine huwa ni wajib kuzungumza. 
Kwa mfano kujibu Salamu, ni sunnah kumwamkua mtu kwa 
kutumia ulimi badala ya ishara. Vile vile mtu akibisha mlango 
na akaulizwa, “Ni nani huyo?” Basi hafai kusema, “Tafadhali 
fungua!” Ama “Ni mimi”. Ni Sunnah katika hali kama hiyo kutaja 
jina lako. 


29 


Mwanamfalme Mnyamavu 

Itaneni Kwa Njia Ya Heshima Ili Mupate Thawabu 

Si vizuri kumuita mtu kwa kutumia, “Shish Shish”. Ikiwa 
unamjua mtu tumia jina lake au Kunniyah yake (kwa jina la 
mtoto wake kwa mfano babake fulani), kwani kufanya hivyo ni 
sunnah. Ikiwa humjui mtu kwa jina, kulingana na desturi za 
mahali hapo, muite kwa heshima. Kwa mfano, mdogo muite 
“kaka” na mkubwa “mjomba!” 

Katika hali yoyote, unapomuita mtu kusudia kupata thawabu 
kwa kuufurahisha moyo wa muumin. Muite kwa jina lake zima 
kwa njia nzuri. Kulingana na hali ongeza neno “ndugu” 
mwisho au “Hajj” kama ameshawahi kuhiji. Anayeitwa naye 
anafaa kujibu “Labbaik” (nipo). 

<Us Js-AliiisJl Katika mazingira ya Madani ya Dawat-e-Islami, 
mtu anapoitwa, kawaida hujibu “Labbaik”. Jibu hili ni zuri 
masikioni na huleta raha katika moyo wa muislamu. Hata 
Maswahaba && walikuwa wakijibu “Labbaik” pindi 

walipoitwa na Mtume JUs^jIsasisJtsSiii! j*. 

Tukiongezea, kuna ushahidi kutokana na mfano wa maisha ya 
Walii wa Allah, kiongozi mkuu wa Mahambali ulimwenguni, 
Sayyiduna Imama Ahmad bin Hanbal ambapo yeyote 

aliyekuwa akimuita kumuuliza kuhusu hukumu ya jambo, 
aliitikia “Labbaik”. ((Manaqib Imam Ahmad. Bin Hanbal lil-JawzT,uk. 
298). Imetajwa pia katika kitabu maarufu cha Dua za sunna 
Hisn-e-Hasin, “Mtu yeyote anapokuita, itikia “Labbaik!” (Him 
Has in, uk. 104) 


30 




Baraka Tatu 

Zitokanazo na Kunyamaza 


1. Kumuona Mtume Mtukufu 0 Kwa Sababu Ya 
B ar aka Ya Kunyamza 

Huu ni muhtasari wa waraka wa dada muislamu: “Kutokana 
na kusikiliza hotuba za kusisimua za sunnah kuhusu faida za 
kunyamaza kupitia kaseti zinazotolewa na idara ya uchapishaji 
ya Dawat-e-Islami, Maktaba-tul-Madinab, nikaanza kufanya 
mazoezi ya Qufl-e-Madinah (yaani nikaanza mazoea ya 
kunyamaza). Hazikumalizika siku tatu, niligundua idadi ya 
maneno yasiyo na maana nibokuwa nikitamka. 

jiiiz Kutokana na baraka za kunyamaza nikaanza kuota 

ndoto nzuri nzuri. Katika siku yangu ya tatu ya kujitahidi 
kujizuia kuzungumza ovyo ovyo, nikasikiliza kaseti nyingine 
ya bayana iliyotolewa na Maktaba-tul-Madinab iitwayo: ‘What 
is true Obedience?’ 

Nilipokwenda kulala usiku huo, *uj icciJl nikaota kuhusu 
kisa kilichoelezwa katika kaseti hiyo. Ilikuwa ni vitani, ambapo 
Mtume j*anamtuma Sayyiduna Huzayfab 

kwenda kuwachunguza maadui. Sayyiduna Huzayfab 
alipofika katika mahema ya makafiri, abmuona kiongozi wao 
Abu Sufyan (alikuwa hapa bado hajasilimu) akiwa amesimama. 
Aliona hii ni nafasi nzuri, akatoa mshale wake na akauweka kwenye 


31 


Mwanamfalme Mnyamavu 

upinde (tayari kumfuma). Mara akakumbuka amri ya kipenzi 
Mtume JUs-idbssskJtsSftiii J* “Usichokoze.” Kwa ajili ya utiifu wake 
kwa Mtume Jits *iii <j*, alijizuia kumfuma mshale. 

Baadaye akamueleza Mtume isjiai&iji&kuhusu aliyoyaona. 

JU-iSi aii Nilibarikiwa kumuona vizuri Mtume Mtukufu 
Jsi&i j*pamoja na maswahaba wawili wanaoheshimika 
yaliyotokea baadaye siwezi kuyakumbuka vizuri.” 

Akaendelea kusema, “Kwa ajili ya juhudi za siku tatu tu za 
kujizuia kuzungumza mambo ya upuuzi, Mtume wa rehema, 
Mtetezi wa ummah J^alinijaalia tunu nzuri sana. 

Sasa ni matamanio yangu makubwa kuuzuia ulimi wangu 
kuzungumza upuuzi. Tafadhali niombee ufanisi katika juhudi 
zangu." 

Kina dada wakiislamu, hasa watamuonea wivu dada huyu 
aliyebahatika. Ni changamoto kwa mwanamke wa kiislamu 
kunyamaza kwa sababu wanawake ni wazungumzaji sana 
kuliko wanaume. 

<_JLod\ \^LZ> 


2 . Faida Ya Kunyamaza Katika Kuimarisha Mazingira 
Ya Madani 

Barua fupi iliyotumwa na ndugu muislamu inaeleza: “Pamoja 
na kuyatilia maanani mazingira ya Madani, nilikuwa mzungumzaji 
mno na nilikuwa si mswalii Mtume =>jb d>\ kama 


32 




inavyohitajika kabla ya kusikiliza hotuba za kusisimua kuhusu 
kunyamaza katika Ijtimai za Dawat-e-Islami. Lakini tangu 
nianze kujitahidi kunyamaza, nimebarikiwa kumswalia Mtume 
JUs«ab«sfe JWiAIJ* mara elfu moja kila siku. Nawasilisha zawadi 
ya swala 12,000 za kumswalia Mtume J^s^b^diaiiiJ^nilizozisoma 
kwa siku 12 kwako wewe. 

Zaidi ya hayo, kuzungumza kwangu sana kulikuwa kukidhuru 
kazi ya Madani ya Dawat-e-Islami katika Zaili Halqah. Siku 
chache zilizopita, kulikuwa na Madani Mashwarah ili kutatua 
mzozo. Ajabu! Kwa sababu ya kumyamaza kwangu, 
ushindani wote ulimalizika! 

Nigran wetu alifurahi mno na akaniambia waziwazi: “Nilikuwa 
nahofia huenda ukaanza ushindani na kusababisha mazungumzo 
kusambaratika lakini kwa ajili ya kunyamaza kwako, sote 
tulijisikia watulivu.” Na ni kweli, zamani hali ya Madani 
Mashwarah ilikuwa ikikoregeka kwa sababu ya tabia yangu ya 
ubishi na ushindani usio na maana.” 

Silaha Ya Madani Kwa Ajili Ya Kazi Za Madani 

Ndugu wapenzi waislamu! Je, mumeona ni faida iliyoje kwa 
kazi ya Madani kujizuia kuzungumza maneno yasiyo na maana! 
Kwa hivyo mlinganizi wa sunnah awe makini katika kila hali na 
azungumze kidogo. Akiwa msemaji sana au mwenye kuingilia 
mazungumzo ya watu wengine au kuzungumza wakati wengine 
wanazungumza au kuanzisha ubishi na ugomvi basi ipo hatari 


33 


kubwa ya kudhurika kazi ya dini kwa ajili yake. Mtu huyu asiye 
na bahati amenyimwa silaha ya Madani ya kumshinda shetani. 

Katika kumpa wasia Sayyiduna Abu Zar Ghifari JisS ati 

Mtume wa ulimwengu, Utulivu wa nyoyo, Karimu na Mwenye 
huruma jJL&iik&teJbSi&i j* alisema, “Jilazimishe kuwa mkimya 
mara nyingi kwani shetani atakimbia kwa (jambo) hili na 
utapata utulivu katika ulinganizi wa dini.” ((Shu’ab-ul-Iman, uk. 
242, juzuu 4. Hadis 4942) 


3. Faida Ya Kunyamaza Katika Kuimarisha Mazingira 
Ya Madani Nyumbani 

Ndugu wapenzi waislamu! Kwa kuacha tabia ya kuzungumza 
ovyo ovyo, kucheka na kufanya mzaha, na kutumia maneno 
yasiyo na adabu, utathaminiwa zaidi nyumbani. Watu wa 
nyumbani kwako watavutiwa na tabia yako ya umakini. Hapo 
basi unapowalingania katika mambo mazuri wataathirika haraka 
na ikiwa mazingira ya Madani hayajajengeka nyumbani kwako, 
itakuwa rahisi kujengeka. 

Kuhusu swala hili, muhtasari wa barua ya ndugu muislamu 
aliyoiandika baada ya kusikiliza hotuba ya kusisimua kuhusu 
‘Ubora wa Kunyamaza’ katika Ijtimai ya Dawat-e-Islami ni kama 
ifuatavyo: “Kwa mujibu wa mafundisho yaliyotolewa kuhusu 
sunnah, mtu mzungumzaji kama mimi nilianza kujifunza tabia ya 
kunyamaza. Nimepata faida kubwa mno kutokana na hayo. Watu 


34 




nyumbani ambao walikuwa hawaridhiki na mimi tangu nianze 
kunyamaza, wameanza kunithamini.” 

“Hususan, mamangu mzazi, ambaye alikuwa amechoka na 
mimi, sasa ameridhika sana. Hapo awali nilipokuwa nikizungumza 
ovyo ovyo, hata maneno yangu mazuri hayakuwa na athari 
yoyote. Sasa, kila ninapomueleza mamangu kipenzi kuhusu 
sunnah, hasilikizi kwa makini tu bali pia hujaribu kuitekeleza. 

Maua Ya Madani 19 Ya Kuimarisha Mazingira Ya 
Nyumbani 

1. Ukiingia au ukitoka nyumbani, toa salamu kwa sauti. 

2. Ukimuona babako au mamako anakuja, simama kwa 
heshima. 

3. Angalau mara moja kwa siku, ndugu waislamu wa kiume 
wabusu miguu na mikono ya baba zao na ndugu wakike 
wabusu miguu na mikono ya mama zao. 

4. Zungumza na wazazi wako kwa sauti ya chini, usiwatazame 
machoni; inamisha kichwa chako chini unapozungumza 
nao. 

5. Papo hapo kamilisha kazi waliyokutuma ikiwa si kinyume 
na shariah. 

6. Kuwa makini. Jizuie kuzungumza ovyo, kuchekacheka, 
dhihaka, kukasirika kwa ajili ya sababu ndogo, kukosoa 


35 


Mwanamfalme Mnyamavu 

chakula, kuwakemea au kuwapiga ndugu zako wadogo au 
kubishana na wazee nyumbani. Ikiwa unatabia hizo, lazima 
ubadili mtazamo wako na umuombe kila mmoja msamaha. 

7. Ukiwa na makini nje na ndani ya nyumba 
baraka zake zitaingia nyumbani kwako. 

8. Zungumza na mamako au mama wa watoto wako (na 
hata watoto, nje na ndani ya nyumba) kwa heshima. 

9. Yasipite masaa mawili baada ya swala ya jamaa ya Ishaa 
msikitini uwe ushalala ili uweze kuamka usiku kuswali 
swala ya Tahajjud au angalau kuswali swala ya asubuhi ya 
jamaa kwa urahisi katika safu ya mwanzo. Pia usipate uchovu 
kazini (siku ya pili). 

10. Ikiwa watu nyumbani ni wavivu kuswali au ikiwa wanafanya 

dhambi kwa kutojihifadhi kuangalia filamu na drama au 
kusikiza nyimbo na wewe si kiongozi wa nyumba na zaidi 
unaamini kuwa kunauwezekano wa wao kutosikiliza 
ushauri wako, basi tumia maneno mazuri kuwahimiza 
kusikiliza au kutazama kaseti au CD za bayana (hotuba) 
za Maktaba-tul-Madlnah na uwahimize kutazama idhaa 
ya Madani. Utaona matokeo ya kutia moyo. 

11. Kuwa na subira! Kuwa na subira! Kuwa na subira hata 
kama utakemewa namna gani au kupigwa nyumbani. Ikiwa 
utalipiza kisasi basi utaondoka uwezekano wa kupatikana 
mazingira ya Madani nyumbani. 


36 




12. Njia moja ya kukuza mazingira ya Madani nyumbani ni 
kusikiliza darsa kutoka Faizan-e-Sunnat kila siku. 

13. Waombee kwa dhati watu nyumbani du’a mara kwa mara 

ya kupata wema wa duniani na akhera kama alivyosema 
kipenzi chetu Mtume j*. 

“Du’a ni silaha ya muumin.” (Al-Mustadrak lil-Hakim, uk. 162, 
juzuu 2, Hadis 1885) 

14. Mke achukulie nyumba ya mumewe kuwa ni ‘nyumba yake’ 
na wakweze kuwa ni wazazi wake. Awafanyie wema kama 
anavyowafanyia wazazi wake kwa kuzingatia mipaka ya 
sheria. Mke asibusu miguu au mikono ya bevyaa (babake 
mumewe). Vile vile mume asibusu miguu au mikono ya 
mamkwe (mamake mkewe). 

15. Imetajwa katika Masail-ul-Qur’an ukurasa wa 290, “Soma 

du’a ifuatayo baada ya kila swala (pamoja na kumswalia 
Mtume mara moja kabla na baada yake) watu 

wa nyumba yako watashikamana na sunnah zilizobarikiwa 
na mazingira ya Madani yatakua nyumbani kwako: 


1 Na wale wanaosema, " Mola wetu! Tupe katika wake zetu na watoto wetu yaburudishayo macho 
(yetu) (nyoyo zetu) na utujaalie kuwa waongozi kwa wamchao (Mungu)." (Part 19, Sura Furqan 74) 

37 





16. Msomee mtoto au mtu mzima ambaye ni mtovu wa adabu 
kichwani wakati amelala aya hii mara moja kwa siku 11 au 
21 kwa sauti isiyoweza kumuamsha: 

Cg} ; -i? Cy-! 

(Mswalie Mtume J* kabla na baada ya kusoma aya 

hiyo) Kumbuka! Ikiwa ni mtu mzima ambaye si mtiifu na kwa 
kusoma dua hii kichwani mwake huenda akaamka hasa kama 
hana usingizi mzito basi asisomewe kisomo hiki. Hususan mke 
kwa mumewe (yaweza kusababisha ugomvi). 

17. Hi kuwafanya watoto wasiokuwa watiifu kuwa watiifu, soma 

1^114 mara 21 kila siku baada ya swala ya asubuhi huku uso 
wako ukiuelekeza mbinguni mpaka ulitakalo ulipate. 
(Mswalie Mtume j*kabla na baada yake) 

18. Ishi kulingana na Madani In’amat. Wabembeleze watu wa 
nyumbani kwako wenye nyoyo laini kwa hekima na upole 
kufuata Madani In’amat. Baba ajitahidi kuwafanya watoto 
wake watekeleze Madani In’amat kwa busara na upole. 
Kutokana na ukraimu wa Allah J mabadiliko ya ki Madani 
yatatokea nyumbani. 


1 Bali hii ni Qurani tukufu. (Iliyotolewa) katika huo ubao uliohifadhiwa, (wa Mwenyezi Mungu). 

(Part 30, Sura Buruj: 74) 


38 







19. Safiri pamoja na wafuasi wa Mtume JU s 4 * *i>i J* 

katika Madani Qafilah angalau kwa siku 3 na uwaombee 
watu wa familia yako du’a. Kutokana na baraka za Madani 
Qafilak, nyumba nyingi zimebadilishwa kuwa na mazingira 
ya Madani. 

Ndugu wapenzi waislamu! Kufikia mwisho wa hotuba yangu, 
nachukua fursa hii kuwaeleza kuhusu baadhi ya sunnah na 
adabu za Kipenzi chetu Mtume JUs aisi J* ambaye 

amesema, “Anayeipenda sunnah yangu, ananipenda mimi na 
anayenipenda mimi atakuwa nami peponi.” (Ibn 'Asakir, uk. 343, 
juzuu 9) 

20 Faida Za Madani Kuhusu Mswaki 

Zingatieni hadithi mbili za Mtume J* kuhusu 

mswaki: 

1. Rakaa mbili zilizoswahwa baada ya kupiga mswaki ni bora 
mara 70 kuliko zile ambazo zimeswaliwa bila kupiga 
mswaki. (Attarghlb Wattarhib, uk. 102, juzuu 1 Hadis 18) 

2. Jilazimisheni kupiga mswaki kwani ndani yake kunapatikana 
usafi wa meno na ni sababu ya kupata radhi za Allah 
(Musnad Imam Ahmad, uk. 438, juzuu 2 Hadis 5869) 

3. Katika ukurasa wa 288, juzuu ya kwanza ya Bahar-e- 
Shariat, iliyochapishwa na Maktaba-tul-Madinah, idara ya 
uchapishaji ya Dawat-e-Islami, Allamah Maulana Mufti 

39 


Muhammad Amjad ‘Ali A’zami amesema, 

“Wanavyuoni wakuheshimika wanasema kwamba yeyote 
mwenye mazoea yakupiga mswaki, atabirikiwa na bahati 
ya kupiga shahada wakati mauti yakimjia na yeyote 
anayetumia madawa ya kulevya hatojaaliwa kupiga shahada 
wakati wake wa kukata roho.” 

4. Imeelezwa kutoka kwa Sayyiduna Ibn ‘Abbas ais-Jfcs 
kuwa mswaki una faida kumi: Unasafisha mdomo, unayapa 
nguvu masine, unayapa nguvu macho, unaondoa kohozi, 
unaondoa harufu mbaya ya mdomo, ni sunnah, malaika 
hufurahi, Allah Js-s^huridhika, huongeza amali njema na 
hurekebisha tumbo. (Jam ’-ul-JawamT’ lis-SuyutT, uk. 249, juzuu 5 
Hadith 14867) 

5. Sayyiduna ‘Abdul Wahhab Sha’rani lA ii sjU. 
anaeleza, “Wakati mmoja Sayyiduna Abu Bakr Shibli 
Baghdadi uatpaii abpokuwa akitawadha, alikuwa 
na haja ya mswaki na akatafuta lakini hakupata. Kwa 
hivyo akanunua mswaki kwa dinar moja (sarafu ya dhahabu) 
na akaupiga. Watu wakamuuliza, “Umetumia pesa nyingi 
kununua mswaki! Je mtu afaa kutumia pesa zote hizo kwa 
ajili ya mswaki? Akajibu, “Bila shaka, ulimwengu wote 
huu pamoja na vilivyomo ndani hauna hata thamani ya 
ubawa wa mbu mbele ya Allah JiW. Nitajibu nini ikiwa 
Allah ataniuliza Siku ya Hukumu, “Kwa nini uliziacha 
sunnah za Kipenzi changu? Thamani ya pesa na mali 
niliyokupa haifikii hata thamani ya ubawa wa mbu mbele 

40 




yangu. Basi kwa nini usitumie mali hiyo yenye kustahili 
kudharauliwa kutimiza sunnah kubwa (kupiga mswaki)? 

(Lawaqah-ul-Anwar, uk. 38) 

6. Sayyiduna Imam Shafi’i amesema, “Mambo 

manne yanaimarisha uwezo wa kufikiri: kujizuia na 
porojo, kutumia mswaki, kujihusisha na wacha Mungu na 
kufuata elimu ya dini uliyonayo.” 

7. Mswaki uwe ni wa mti wa mzaituni au mwarobaini au mti 
wowote ambao ni uchungu. 

8. Unene wa mswaki uwe sawa na kidole kidogo. 

9. Urefu wa mswaki usipite shubiri moja ya mkono la sivyo 
shetani huukalia. 

10. Ncha ya mswaki iwe laini la sivyo, yaweza kusababisha 
kutengana kwa meno na masine. 

11. Mswaki mbichi ndiwo mzuri; aidha uiweke kwenye glasi 
ya maji mpaka uwe laini. 

12. Ichonge ncha ya mswaki kila siku kwa sababu inafaida tu 
ikiwa inauchungu uchungu. 

13. Piga meno mswaki kuelekea kulia- kushoto au kushoto- 
kulia. 

14. Daima piga mswaki kwa mizunguko mitatu. 


41 


15. Osha mswaki baada ya kila mzunguko. 

16. Ushike mswaki kwa mkono wa kulia kwa namna ambayo 
kidole kidogo kiko chini yake, vidole vitatu vya katikati 
viko juu yake na kidole gumba kimeelekea kwenye ncha 
(sehemu ambayo hutumika kusafisha meno). 

17. Kwanza piga mswaki meno ya juu ya kulia halafu ya juu 
ya kushoto. Kisha piga meno ya chini ya kulia halafu ya 
chini ya kushoto. 

18. Ukiushika mswaki kwa ngumi inahatarisha kupata maradhi 
ya bawasili (maradhi ya tumbo). 

19. Kupiga mswaki ni sunnah inayofuata udhu lakini ikiwa 
mmoja anaharufu mbaya (ya mdomoni) basi inakuwa ni 
sunnah iliyokokotezwa. (Fatawa Razawiyyah (Jadid), uku. 623, vol. 1) 

20. Usiutupe mswaki uliotumika au ncha yake kwa sababu ni 
kitu cha kutekeleza sunnah bali uweke mahali pazuri, uzike 
au utie baharini. (kwa habari zaidi kuhusu mswaki rejelea 
Bahar-e Shariat, uk. 294-298 juzuu 1 kilichochapishwa na 
Maktaba-tul-Madinah) 

Ili upate kujifunza sunnah nyingi, nunua vitabu viwili vya 
Maktaba-tul-Madinah: (i) Bahar-e-Shariat sehemu ya 16 chenye 
kurasa 312. (ii) Sunnatayn aur Adab chenye kurasa 120. Njia 
bora ya kujifunza sunnah ni kusafiri pamoja na (sunnah zenye 
kusisimua) Madani Qafilah wa Dawat-e-Islam. 


42 




Amali Inayosababisha Kupungua Kwa Adhabu 

Ndugu wapenzi waislamu! Mola Js-sS^akimteremshia mja wake 
rehema, hutakabali hata amali ndogo na humsamehe. 

Sayyiduna ‘Abdur Rahman Bin Samurab as. JUsS 1A1 aeleza 
kuwa siku moja Mtume wa ulimwengu, amani ya nyoyo, 
karimu mno na mwenye huruma JUs*j* alitujia na 
akasema, “Jana usiku niliota, niliona: 

1. Malaika wa mauti alikuja kuitoa roho ya mtu, lakini 
utiifu wake kwa wazazi ulikuja mbele yake na kumuokoa. 

2. Mtu mmoja aliyekuwa akipata adhabu kaburini aliokolewa 
na tabia yake nzuri ya kutawadha. 

3. Mtu mmoja alikuwa amezingirwa na mashetani lakini 
tabia yake ya kumtaja Mwenyezimungu ilimuokoa. 

4. Mtu mmoja alikuwa amezingirwa na malaika wa kutoa 
adhabu bab swala zake zikamuokoa. 

5. Mtu mmoja ulimi wake ulikuwa ukining’inia kwa sababu 
ya kiu, alikaribia ziwa la maji ili anywe lakini hakuruhusiwa, 
halafu saumu ikamjia na kuizima kiu yake. 

6. Mtu mmoja alijaribu kuwakaribia Mitume lakini 

hakuruhusiwa, ghusul (josho lake) likaja na kumkalisha 
karibu nami (karibu na Mtume Mtukufu J*) 


43 


7. Mtu mmoja alijawa na hofu kwa sababu ya kuzungukwa 
na giza kuu lakini Hajji na Umrah zilikuja na kumtoa gizani 
na kumpeleka katika mwangaza. 

8. Mtu mmoja alizungumza na waislamu lakini 
hawakumsikiliza. Halafu tabia yake njema kwa jamaa zake 
ikawaomba waislamu kumsikiliza, basi wakaanza 
kuzungumza naye. 

9. Mtu mmoja alitumia mikono kujikinga kutokana na moto 
uliokuwa unamjia machoni na mwilini lakini sadaka zake 
zikaja na kuwa ngao yake. 

10. Mtu mmoja alikuwa amezingirwa na Malaika wa adhabu 
lakini tabia yake njema ya kulingania watu katika njia ya 
haki na kuwakataza kutenda maovu ilimuokoa na 
kumpeleka kwa Malaika wa rehema. 

11. Mtu mmoja alikuwa amekaa kitako cha tahiyatu lakini 
kulikuwa na kizuizi kati yake na Allah Js-sSs halafu tabia 
yake njema ikaja na kumkutanisha na Allah 

12. Mtu mmoja alikuwa tayari kupewa kitabu chake cha amali 
kwa mkono wa kushoto lakini uchaji wake wa Allah 
ulikuja na kumnusuru na akapewa kitabu kwa mkono wa 
kulia. 

13. Uzito wa thawabu za mtu zilikuwa nyepesi mno kuliko 
madhambi yake lakini ukarimu wake ulikuja na kuongeza 
uzito wa thawabu zake. 


44 




14. Mtu mmoja alikuwa amesimama kwenye ukingo wa 
Jahanamu lakini uchaji wake wa Allah ulikuja 
kumuokoa. 

15. Mtu mmoja alianguka katika moto wa Jahannam lakini 
machozi aliyotoa kwa ajili ya kumcha Allah Ji:-Ayalikuja 
kumuokoa. 

16. Mtu mmoja alikuwa amesimama katika Sirat (daraja 
jembamba kama uzi lilonyooka) huku anatetema kama 
tawi la mti lakini kwa kuwa alikuwa na matumaini 
kwamba Mweneyezimungu Js-As- atamrehemu, rehema za 
Mwenyezimungu zilimjia na kumuokoa kuvuka daraja. 

17. Mtu mmoja alikuwa anatambaa katika Sirat (daraja 
jembamba kama uzi lilonyooka), swala alizokuwa 
akiniswalia mimi (Mtume Jj&Aik&teJisS&tsi j*) zilimwezesha 
kusimama na kuvuka daraja hilo. 

18. Mmoja wa wafuasi wangu alifikia mijilango mikubwa ya 
peponi lakini ilikuwa imefungwa lakini ushahidi wake, 
“Hapana Mola apasaye kuabudiwa kwa haki ila Allah JmS*- 
ubkuja na Mijilango ya peponi ikafunguka na kumruhusu 
kuingia. 

XjJxj* a_l_l \ <_JLod\ 


45 


Msamaha Kwa Aliyeabudu Moto 

Kulikuwa na mtu mmoja akiishi Bukhara ambaye anaabudu 
moto. Siku moja alikuwa akitembea soko la waislamu pamoja 
na mwanawe wa kiume. Mwanawe akaanza kula hadharani. 
Alipomuona mwanawe akila, alimpiga kibao na kumkemea; 
“Huoni haya kula hadharani katika soko la waislamu katika 
mwezi wa Ramadhani?” Mtoto akajibu, “(Lakini) Baba, si hata 
wewe pia huwa wala katika mwezi wa Ramadhani au sio? Baba 
akajibu, “Mimi huwa sili mbele ya (macho) waislamu. Mimi 
hula nyumbani ambapo hawawezi kuniona. Mimi si uvunjii 
heshima mwezi Mtukufu wa Ramadhan” Baada ya muda, 
mwabudu huyu wa moto alifariki. Mtu mmoja alimuota. Katika 
ndoto, alimuona akitembea peponi. Alishangaa na kuuliza, 
“Wewe ulikuwa ukiabudu moto, ubingiaje peponi? Akajibu 
(mwabudu moto), “Ni kweb nilikuwa nikiabudu moto lakini 
wakati wa mauti, Mola Js-sS^- alinibariki na akanijaalia imani 
kwa kuuheshimu mwezi wa Ramadhan na akaniridhia pepo 
baada ya kufariki.” (Nuzha-tul-Majalis, uk.217, toleo la 1) 

Rehema za Allah Jk-W ziwateremkie nasi tusamehewe kwa 
baraka zao. 




46 


Raraka ZaSunnah 



Kaiika riiranpr* jra Dmta'liliiil (stwriki U 


harakab yj Quran na Surmh la kimatakfa Ilt.iIo jihuitsha ru 
siaiaj luiti. futum ru kufiindulia Suiiridi mBwaria Aliun* J-* 
** ^ *, Hudhurii ijlimai ya HU wifci siku yi al' 

khunb ki.bdd ba mla ya magrib inayrfuiyikz Lilikj rnii waka. 
Salki pairiuja na wapffiii wa Miiaiit Ar <■< ^ * J-* 

kilib Madani Qalilah ni uweke unu yaSsujtiM hdi 51 BwwJi 
72 el Madma (Madml In'amaal} m kiunlobidln irmnumuL 
[Ziuimedair) kikmwcn Km Haraka ya kid'anya Kivi *" ,Ll J 1 
■3*i> mizai*™ kudiikirpana rw Swiwli n IS»in* Mtumc 
A-r A 1 * A-- u nitzchrukk nuasi na tuiawou 

kulibda imam fUtiL 

kila fiuja aw^k.j ainu. hiL "Suiaiaka kubiduhibha nafuL 
yangu na Kill n idim^ngu rtirima 3 m> -T 
Kwululiiitia naUi yaugu niu luiid 'Maitini In'amaal" ru 
kuniluhbiy ru/si u wahi wz ulimwengu mrinu nitz sifiri 
kalika "M?4 iph QalSIaJi" 














